Hen Gofnodion. 


[O GRONFA GIRALDUS.] | 


“ DWY GERDD 
O waith fan Llwyd o blwyf Llanwenog yn Sir 
Aberteifi: A. fu farw yr unfed dydd ar ddeg | 
ofis Ma . . yn y flwyddyn 1773, ynghyd a'i | 
Farwnad gah Ddafydd Tomas. Aberhonddu | 
Argraphwyd*gan E. Evans, lle gellir cael 
argraphu pob math o gopiau am bris rhesymol 
M.DCCLNXIIT. 
Galarnad Tad dros ei blant a'i gyngor iddynt yn | 
eu ddyddiau diweddaf. 
1 
i | Mae cystydd rhy astud, a galar a gofid, 
Yn gwneud yn anhyfryd fy mywyd 1 mi 
Oer golyn i'r galon yw llidiog drallodion 
Lle tario Duw tirion ! fe'i tŷr hi. 
2 


Er ymdrech yn galed mewn llafur a lludded 
Mwy blin ydyw fenaid i'm weled fy mhlant 
Yn gwrthod mor wrthyn wych ammod 
orchymmyn 
Gan ddechreu mor drachwyrn mewn trachwant. | 


2 


Yn egwan mi a'u megais yn anwyl i'm mynwes 
Yn dadol.mi a'u dodais. yn gynnais mi a'i gwn 
| Rhag newyn ag eisiau neu dŵr o flinderau 
A. phob rhyw guriadau gwaredwn. 
a 
Annogwn hwy i 'nabod drwg fuchedd o bechod 
(Mor nerthol o'm gwrthod.du ddifrod a ddaw.) 
A chwilio'r Sgrythyrau gael gweled mewn golau 
Fod Duw yn mwyn odde mae'n addaw. 
5 
A. bod yn ammodau cyn maddau camweddau 
'Difeirwch yn fore, nid foru wna'r tro 
A. charu o'r galon yr Iesu mwyn graslon 
Cyn cael y Ne' dirion i dario. 
6 


Yn ddyfal mewn gweddi rhown f'enaid i fynu 
Wrth orsedd yr Iesu yn crefu mewn cred 
.| Yn daer ar fy naulin fy Mhrynwr a'm Brenhin 
vu, orau dawn iddyn' dy nodded. 
1 
Trowch ynte trwy'ch Pengcetid i ganfod eich 
gwynfyd 
Byw'n dduwiola diwyd cewch hawddfyd a hedd 
|| Gwas'naethwch Dduw cyfion hoffeiddlwys yn 
ffyddlon 
Yn dirion rhy goron trugaredd. 


9 
O cofiwch gwnewch gyfri o'r rhan uchod roes i 


chwi 
Ar fyr cewch fy nghladdu a'm boddi mewn 
e 


i| Ni phery fy mywyd na'm hannedd ond ennyd 
| “Ray'n tynnu, modd diwyd i'm diwedd. 
—— — 9 
Ar Dad pob haelioni y gwaeddaf mewn gweddi 
Fel dylai rhieni i'r rhepny o'u rhan 
Gobeithio 'rwyf etto bydd Duw yn tosturio 
Pan nas gallwyf grio o'r graian. 
10 
Fy ngwraig a'm hanwylyd, ces swmmons i'm 
symud  - j 
Dewch chwithau ryw ennyd neu funud yn fol [1 
Parhewch mewn ammynedd i'w hannog i rinwedd | 
1 gaffael trugaredd trag'wyddol. ì 


Sam 2. 


5 Oed 


Pennill i annerch. Mr. Davies, Manfychan, ar ei 
briodas. 
(“ Gwel yr Adeilad.) 
Dymunaf yn garedig 
Wych radau i wr parchedig 
Bonheddig addas 
Boed iddo wir ddiddanwch 
Parodol lawn hyfrydwch 
O'i lân briodas 
Ar don 
Y ddaear hawddgar hon 
Boed iddo'n hyfryd 
Fwynhau ei fywyd 
Mewn hedd a hawddfyd 
A llawnfyd llwyddfyd llon 
A'i anwyl lân gydmares 
Yn aeres ger ei fron 
O'r nen 
: Boed beunydd ar ei ben 
Fendithion filoedd 
O nawdd Duw nefoedd 
Yr hwn a'i creodd 
& A'i llywiodd dan y llen 
AN A. phob rhyw nefol fendith 
&. . Dymunaf fyth. Amen. 

Marwnad lfan Llwyd yn nesaf, os caniata 
Mr Gol. Cafwyd benthy$larnau o'r gân, neu y 
gerdd uchod, ac fel y digwyddodd, yr oeddwn 
wedi ei chopio, darn o honi, o hen ysgriflyfr 
perthynol i James Griffiths, . Union Inn, Llan- 
dyssul, ac felly rhwng y ddau ddarn, wele y gerdd 
yn gyfllawn,-wr unig ddwy o. waith yP awdwr | 

.|mae'n debyg, ag sydd wedi eu cadw rhag eu difa 
gan henaint ac esgeulusdra. Cyfeiria Rees Jones 
Pwllfiein, yn ei“ Grwth Dyffryn Clettwr," at Ifan 
Llwyd. nel “Gŵyn Coll am Feirdd Ceredigion.) 

— LO k sd ef A te 





